WicipediA 

Bod dynol 


Bod dynol yw gair y gwyddonydd am ddyn. Person ydyw (neu 
"greadur deallus") sy'n perthyn i rywogaeth Homo sapiens', "human" 
yn Saesneg. Mae bod dynol yn greadur deudroed ac wedi'i osod yn 
y teulu biolegol a elwir yn HominidaeJ 1 ^ 2 ^ Mae tystiolaeth 
genynnol o ran DNA yn dangos mai cynefin neu darddle bodau 
dynol yw Affrica, ac iddynt ddod o'r fan honno tua 200,000 o 
flynydoedd yn ôl. 

Mae gan fodau dynol ymennydd sydd wedi datblygu llawer pellach 
na gweddill anifeiliaid, yn fiolegol felly. Gall resymoli yn 
haniaethol, gall ymwneud ag iaith, mewnsyllu a datms problemau 
fel mae nhw'n codi. Mae'r gallu ymenyddol hwn ynghyd â chorff 
fertigol, gyda breichiau rhydd i symud neu ddal a thrin erfyn yn ei 
alluogi i ddefnyddio arfau llawer mwy nag unrhyw anifail arall i 
amddiffyn ei hun, i weithio am fwyd neu i ymosod. 

Mae bodau dynol wedi eu dosbarthu ar hyd a lled y ddaear ar wahân 
i Antartig. Mae poblogaeth y ddaear bellach yn fwy na 6.7 biliwn, 
(data Gorffennaf, 2008)J 3 ^ Un isrywogaeth sydd ar gael: Homo 
sapiens sapiens. Mae'n famal ac felly'n bwydo ei blant gyda llaeth. 

Fel epaod, mae dyn yn gymdeithasol ei natur. Mae wedi mireinio'r 
grefft o gyfathrebu'n effeithiol er mwyn iddo fynegi ei hun, 
cyfnewid syniadau a threfnu gweithgareddau. Mae wedi creu 
strwythurau cymdeithasol cywrain a chymhleth o grwpiau sy'n 
cydweithio ac yn cystadlu yn erbyn ei gilydd; grwpiau mor wahanol 
â'r teulu a chenhedloedd. Mae'r cydymwneud hwn rhwng dyn a dyn 
wedi sefydlu dros y milenias diwethaf draddodiadau, defodau, 
moesau, gwerthoedd a safon dderbyniol gan gymdeithas drwy 
gyfundrefn o ddeddfau. Gall dyn werthfawrogi harddwch ac 
estheteg sydd ynghyd â'r awydd i fynegi ei hun wedi arwain at 
gelfyddyd, llenyddiaeth a cherddoriaeth. 

Cynhanes Cymru 


Gellir dweud bod tri math o fod dynol yng Nghymru yn ystod y 
cyfnod cynhanes (a phrotohanes): 

1. dyn Neanderthal cynnar yn Ogof Bontnewydd, ger 
Llanelwy - 225,000 CP; 

2. dyn Neanderthal clasurol yn Ogof Coygan, Sir Gaerfyrddin 
- 50,000 CP; 

3. bod dynol modern yn Ogof Paviland, Gŵyr- 26,000 CP. 


Bod dynol 



Pâr o Wlad Tai yn cario planhigyn 


banana adref i fwydo'u moch. 

Dosbarthiad gwyddonol 


Teyrnas: 

Animalia 

Ffylwm: 

Chordata 

Dosbarth: 

Mammalia 

Urdd: 

Primates 

Teulu: 

Hominidae 

Genws: 

Homo 

Rhywogaeth: 

H. sapiens 

Isrywogaeth: 

H. s. sapiens 


Enw trienwol 

Homo sapiens sapiens 

Linnaeus, 1758 





























Gwyddom hyn gan fod eu hesgyrn wedi'u canfod yno; dim ond llond dwrn o ddannedd yn Ogof 
Bontnewydd ac mae'r dystiolaeth yn gymharol brin. 


Cyfeiriadau 


1. M. Goodman, D. Tagle, D. Fitch, W. Bailey, J. Czelusniak, B. Koop, P. Benson, J. Slightom 
(1990). Primate evo!ution at the DNA level and a classification of hominoids, Cyfrol 30, Rhifyn 
3, tud. 260. D0l:10.1007/BF02099995 (https://dx.doi.org/10.1007/BF02099995) 

2. Hominidae Classification (http://animaldiversity.ummz.umich.edU/site/accounts/classification/H 
ominidae.html). University of Michigan Museum of Zoology. 

3. World POPCIock Projection (http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html). U.S. 
Census Bureau, Population Division/lnternational Programs Center (2008-07-05). 


Gweler hefyd 

■ Homo 

■ Anatomeg ddynol 

■ Y corff dynol 

■ Dyn 

■ Merch 

■ Mamal 

Wici adur Chwiliwch am bod dynol 

I • f -- 

yn Wiciadur. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bod_dynol&oldid=7147829" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 5 lonawr 2019, am 17:34. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion peílach. 







